WicipediA 


Aramaeg 


Mae Aramaeg yn iaith Semitaidd sy'n perthyn i gangen 
orllewinol y grŵp hwnnw o ieithoedd. 

Roedd gan yr iaith Aramaeg wyddor 22 llythyren, neu 
gymeriad, a osododd y cynseiliau ar gyfer gwyddorau'r Hebraeg 
ac Arabeg. 

Daeth Aramaeg i gael ei defnyddio ar raddfa eang yng 
nghyfnod olaf yr Ymerodraeth Fabilonaidd. Erbyn amser yr 
ymerodr Darius I Aramaeg oedd iaith swyddogol yr 
Ymerodraeth Bersiaidd ac yn lingua franca y rhan fwyaf o'r 
Dwyrain Canol, o orllewin Persia i Alecsandria yn yr Aifft . 

Yn ystod y cyfnod rhwng yr Alltudiaeth yn Babilon (tua 605 
CC) hyd at ddechrau'r cyfnod Islamaidd, cymerodd Aramaeg 
le'r Hebraeg fel iaith lafar yr Iddewon. Aramaeg felly oedd iaith 
Iesu o Nasareth a'i ddisgyblion. 



IbNw Ih: hja-.J ll-±i c. 

Llawysgrif ddwyieithog o ysgrythurau 
Hebraeg â chyfieithiad Aramaeg (ar y 
chwith) - Irac, llg 


Wedi dod o "https://cy.wikipedia.Org/w/index. php?title=Aramaeg&oldid=4419409" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 20 lonawr 2018, am 15:47. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; ga.ll fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 

























